a 


CAN NEWYDD, 


aeaaad o GGANUDY CU FF i | 


' î N * « ŵR y o RF : 
Y^ Fawl i Grist, 
as Am. y fath iselder dirfawr. daelh 
NE iddo, irwy ev fawr 'gariad, ên - 
'L mwyn achub pechadurt0ad. 
o _ Cenir ar y dôn Fychan. 





* 


1. Dewch drigolion yr holl ddaear, 
I roddi mawl i Grist yn hawddgar, 
Am agoryd ffordd trwy gariad, 
I achub torf o bechaduriaid, 


2 Ein gwerthu wnaed gan Adda. wreiddiol, 
Yn ngardd Eden gynt i Ddiafol; 
A dyma'r pryd cyhoeddwyd Iesu, 
' I dd'od mewn amser i'n gwaredu. : 


2. Yn nghyflawnder amser hyfryd, 
'Efe a ddaeth yn ol eiaddewid, . 
At yr eiddo'i hun i deuodd, Cr 
”. A rhai'n trwy bechod ai gwthododd, 

















ar 


; 


2 


4 Er bod yn Bethlehem blasau hyfryd, 
Ni chafwyd le i awdwr bywyd ; 
Ond pan y ganwyd Oen tangnefedd, 

Mewn preseb ych fei rhoed i orwedd, 


5 Yno rhwymwyd mewn cadachau, 
Sylwedd mawr yr holl gysgodau; 

Creawdwr môr, a daear, ac awyr, 
Yn sugno bronau ei wael greadur, 


6 Dydd y ganwyd Crist ein Llywydd, 
nef a lanwyd o lawenydd; 
“ Fe hedai Angelion Duw trwy gariad, 
I draefhu'r newydd i'r bugeiliaid, 


7. Yno canent anthem wiwlon, 
Gogoniant yn y'goruwchafion ; 
“Tangnefedd ar y ddae'r yn ebrwydd, 


Mae ceidwad i chwi yn ninas Dafydd. 


8 O'r wlad y dwyrain ar blygain-ddydd, 
Doethion ddaeth ìi ddinas Dâfydd ; 
Ac offrymasant i'r mab bychan, 
Aurathysâmyrrynfuan. 


9' Simeon ganodd yn dra llawen, 

Pan y gwelodd-ef y baban; 
Gan ddweyd hwn yw'r goleuni diogel, 
'A'c mae'n ogoniant i bobl Israel, 


10 Yn wythnos oed dechreuodd ddiodde”, 
(Ot: morifane)-dros ein beiau; 
Enwaedi wnaed yr Oen diniwed, 
O'r fath gu ragorol gariad, 


11 Tair blwydd ar ddeg ar hugain helaeth, 
Yn wir arodiau o flaen y gyfraith ; 























3 


O fan i fan y teithiau'r Iesu, 
O amgylch rhaî gan wneyd daioni. 


12 Iachau rhai cleifion byddau beunydd, “J 

— . Feroi i'r mudan ei leferydd ; o 

Pr c]offion rhoddai draed i gerdded, 
Efe a wnai i'r byddar glywed. 


19 Troi'r dwr yn win a wnaeth o'i wirfodd, 
Mawr y gwrthiau a gyflawnodds 
Yr Oen cywiredd a thrugarog, 
Efe oedd porthwr y newynog, 


14 Dioddefodd angen a thylodi, 
Dwys ystyriwn ei dosturi; ; 
Weithiau newyn, weithiau syched, . â 
Oedd ar fab Duw pan ddaeth i'n gwared 4 


15 Ni drown i nawr i Gethsemane, 

Ar noswaith rewllyd yn y gaia), 

Yno gwelwn ef mewn pridd-der, 
Yn chwysi'r gwa'd yn ddafnau'r dda'r, 


16 Ei ddysgyblion aeth oddiwrtho, 
Yno ei hun 'roedd yn gweddio; 
Un a'i gwerthodd, un a'i gwadodd, 
A'r holl rai ereill a'i gadawodd, 


17 Yno cyrchent o flaen Pilat, 
Yr Iesu hawddgar, tra diniwed ; 
Ei fflangellu wnaent a'i guro, 
A choron ddrain a roddent iddo, 


18 Ei waed a ffrydiau trwy'r heolydd, 

' ,, Hwn yn wir yw gwreiddyn Dafydd; 
Dyma'r wialen o gyfl. Jesse, 
' Yn cario'r groes i fryn Calfaria, 





4 


19 Dyma sylwedd ìi broffwydi, 
Dyma ddiwedd ar aberthu; 
Dyma frawd a phriod Sion, 
Wedi ei hoelio rhwng y lladron. 





20 Dyma'r cyntaf a'r diwedda”, 
Dyma'r Alpha a'r mawr Omega ; 
Dyma'r bachgen îi mi roddwyd, 
Ar Galfaria'n dweyd gorphenwyd. 


21 Hwn yw hen addewid Eden, 
Hwn yw Seren Jacob lawen; 
*. Haul cyfiawnder Malachiïa, 
. Yw'r gwr a welwyd ar Galfaria, 


* 
ï 


22 Craig yr oesoedd Silo sylwedd, 
Mewn bedd ograig rhowd crdîfri orwedd 
'Mhen y tridiau fe gyfododd, 
Yn awr mae'n eiriol yn y nefoedd, 





b 23 Arno rhoddwn inau'n gweddi, 
nm O! rhown heibio'n holl ddrygioni; 
Boed i ni ddweyd o galon addas, 

O! Dudw'r cadernid doed.dy deyrnas, 





' :” RICHARD WILLIAMS, a'i cânt. 





DB. Morgan, Argraffydd, Merthyr. 











